ከጥና 


ኢትዮጵያ ረቺም ታሪክ ያላት ጥንታዊ 
ሀገር ናት ። የኢትዮጵያ መንግሥትና ሥል 
ጣኔ ከጥንታውያኑ ከግሪክና ከሮማ እኩል 
ሆኖ የተገኘበት ዘመንም ነበር ። በዚ 
ህም ምክንያት ክእነሆሜር ጀምሮ በውጭ 
ውሪክ አሕይዎችና ተመራማሪዎች ስትጠ 
ቀስና ስትወሳ ኖራለች ። ነገር ግን ስለ ኢት 
ዮጵያ ታሪክ ፤ ባህልና ሕዝብ ፥ ስለ ኢት 
ዮጵያ ገጸ ምድርና ከርስ ምድር ፥ በጠትላ 
ላው በቂ ምርምርና ጥናቶች በሚጠይቁት 
መስኮች ስለ ኢትዮጵያ በትክክል ከሚታ 
ወተው የማይጉታወቅው ይበዛል ። እንዲያ 
ውም በትክክል ተረጋግጦ የታወቅው ከው 
ቅያኖስ የተጨለፈ ያህል ነው ለማለት ያስ 
ደዴፍራል ። ብኩው ገና ምሥጢርና እንቆ 
ቅልሽ ነው ። መልስ ያላገኘ ጥያቄ ነው ። 

የኢትዮጵያ ጥናት ዓለም አቀፍ ጉባዔ 
ከሃያ አምስትዓመት ብ: 
በፊት በሮማ ከተማ 
የተጀመረውም በቪ 
ሁ ምክንያት ነበር። 
ስምንተኛጉባዔውም 
ደግሞ በቅርቡ በአ 


ዲስ አበባ ትካሂዷ 
ል። 


ሁለት መቶ ስልሳ 
የሚሆኑ የጥናት ጽ 
ሑፎች ለጉባኤው 
ቀርበው ውይይት 
ተደርጎባቸዋል። 
ሰማንያ ያህሉ በኢ 
ትዮጵያውያን ምሁራን የቀረቡ ናቸው። 
እንደዚህ በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን 
ምሁራን በኢትዮጵያ ጥናት ዓለም አቀፍ 
ጉባዔ ሲሳተፉ ይህ የመጀመርያ ጊዜ ነበር። 
ይህም ሆኖ ከኢትዮጵያውያን ቁ 
ጥራትም ከአሁኑ የበለጠ 
ከርች ይጠበቃል ። አንድ ታዛቢ 
እንዳለው ፈረንጆቹ ምሁራን ከእኛዎቹ 
ከእነ አለቃ ተክለ ወልድ ግዕዝ ተምረው 
«አሠረ ንጉሥ ሲቀኙብን» ኮስተር ያለ 
መንፈሳዊ ቅናት ሊሰማን ይገባል ። 
ስለቀረቡት የጥናት ጽሑፎች አጠቃ 
ላይ ወይም ዝርዝር ግምገማ መስጠት አይ 





ታሣሥ 1977 


ቻልም ። ከፊሉቹ አናውቃቸጦው ስለነበሩ 
ነገሮች አዲስ ግንዛቤ. ይሰጣሉ ። ከፊሉቹ 
እናውቃቸው የነበሩትን ነገሮች በአዲስ 
አግጣጫ እንድንምለከታቸው ያደርጋሉ። 
ለትየ ጥያቄ የመልስ ፍንጭ የሚሰጠ፡ እን 
ዳለ ሁሉ ፤ አዲስ ጥያቄ የሚያስነሱም አሉ 
ባቸው ። ሌሎቹ ደግሞ ለበለጠ ምርምር 
የሚጋብዙ ናቸው ።ዞ 

ለበለጠ ምርምር ከሚጋብዙት ፤ እንዲ 
ያውም ከሚያፋጥጡት የጥናት ወረተቶች 
መካከል አንዱ የዶክተር ኤፍሬም ይስሐቅ 
ነው ። የኢትዮጵያን ጥንታዊ ሥልጣኔ በ 
ሚመለከት ረገድ መሠረታዊ ጉዳይ ያነሣ 
ስለሆነ ይኸንኑ ፍሬ ሐሳቡ ሳይጐዳ አጠር 
አድርገን ወደ አማርኛ በመመለስ በዚህ 


የየካቲት እትም አቅርበነዋል ። ካቀረባ 





ዝር ፥ ቴክኒካዊና እንደዚሁም በአማርኛ 
ፊደል ቀርጾ ለማቅረብ የማይመቼ በመሆ 
ናቸው ትተናቸዋል ። ከጭብጦቹ በመነ 
ሣት ምርመራውን መግፋት የምሁራን 
ፈንታ ይመስለናል ። 


ስለ ኢትዮጵያ የሥልጣኔ 


ምንጭ እሳቤ 


በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዋናው ምሥ 
ጢራዊ ጥያቄ የኢትዮጵያና የደቡብ ዓረ 
ቢያ ግንኙነት ፤ ዓይነቱና ስፋቱን የሚመ 
ለከት ነው ። 

ከብዙ ክፍለ ዘመናት በፊት ፤ የቤዛንታ 
ያኑ እስቲፋኖስ የተባለው ግሪካዊ የሰዋ 


ማ ኅ ፎ ‹. 


ስው ምሁር ፤ ኢትዮጵያውያን ከሳባውያ 
ንና ከሃድራሞቶች ጋር ሆነው ሦስቱን የዓ 
ረቢያን ጐሣዎች እንደሚመሠርቱ አስታ 
ውቆ ነበር ። ግን እስቲፋኖስ የታሪክም 
ሆነ የመልክአምድር ሊቅ ሳይሆን ከልዩ 
ልዩ ምንጮች የሚሰበሰብ የቋንቋ አጠና 
ቃሪ ብቻ ነበር ። 

ከዘመናዊ የታሪክ ሰዎች መካከል የኢ 
ትዮጵያ ባሀል መሥራቾች ባዕድ መጤ 
ዎች ናቸው የሚለውን መላ ምት ለመ 
ጀመሪያ ጊዜ ያቀረበው ሉዶልፊስ ሂዩብ 
ነበር።የኢትዮጵያ ሥልጣኔ ምንጭ ደቡብ 
ዓረቢያ ነው ፤፡ የሚለው መላ ምት ሥር እየ 
ሰደደ የሄደው ግን ሳባዊ የሐውልት ላይ 
ጽሑፎች ከተገኙና ትርጉማቸው ከታወቀ 
ከአሥራ ዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን መ 
ጨረሻ ገደማ ላይ ነው ። ከዚያ ወዲህ በተ 

2 ከታታይ የተደረገው 

የቋንቋና የሥልጣኔ 
ጥናት ፣ የጥንታዊ 


ታሪክ ምርምር ፤ ለ 
ዚህ መላ ምት ግም 


ት የሰጠው ይመስ 
ላል ። በተለይ የሃሌ 
ቪ፤ የሙለር ፤ የቤ 
ንት የግሌ ዘር ፣፤ የኮ 
ንቲ ሮሲኒና የሊት 
ማን ሥራዎች የኢ 
ትዮጵያናየደቡብዓረ 
ቢያን ግንኙነት የሚ 
ያረጋግጡ ናቸው ። 

ኮንቲ ሮሲኒም ሆነ ግሌዘር በኢትዮጵያ 
ባህል ላይ የደቡብ ዓረቢያ ባህል ስላሳደ 
ረው ትጽእኖ እርግጠኛ ይመስላሉ።= የኮ 
ንቲ ሮሲኒን ትንታኔ አንድ ኀያሲ እንደ 
ሚከተትለው ተርጉሞታል ፡ --- «ሃበሻት 
(ከደቡብ ዓረቢያ የመጡት ማለት ነው) 
በጦርነት ድል በማድረግና በመቀላቀል 
ከሀገሬው የካም ሕዝብ ጋር ተዋሕደው 
አፍሪካዊ ሆኑ ። ከዚህም የተለየ ዓይነት 
የሆነው የኢትዮጵያ ሥልጣኔ ወጣ ...» 

የኢትዮጵያ ባህል ምንጭ ደቡብ ዓረ 
ቢያ ስለመሆኑ ፥ ወይም የደቡብ ዓረቢያ 
በኢትዮጵያ ባህል ላይ ስላስከተለው ተጽ 


የካቲት [13 


(11ኣ ነ |ካ! እ አነዛነነ1 


ነ'ነንኔ 11 [|ኣ ፡ | 


'ሽሽ'ኤ! በነሣነአሽ 
ነካ! በኣናዛ!!ሲአቧ!በንካ' |አነ 
9 ፍነንስገፍከአ፤በ “የዛ 1ፍ!በ ቢነ ሽ፻፤ 

8ዘ!1በበእ![ነአነ5ነኣ!ነቨዚነኣነቧ 


ስነ ነ ነአ።!ነ!ባነሽኒኣትነ።“!ዘበኋቢኒኣ 


በዔዛና ዘመነ መንግሥት የተጻፈው ሳባፍ ፡ [1ግፅዝና ከአማርኛ ትርጉጮ 


ፅኖ የሚያስትባብበል ወይም የሚጠራበር 
ምሁራዊ አስተያየት ከኮንቲሮሲኒ ጊዜ 
ጀምሮ አልቀረበም ። እንዲየውም ፤ ከደ 
ቡብ ዓረቢየ ወደ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሕ 
ዝብ እንቅስቃሴ ተደርጓል የሚለው ንድፈ 
ሕሳብ ቢታሪክ ሰዎች ዘንድ ተዯቅባይነት 
ኣገኘን ። 

በግብጽ ፤ በቤኒንና ቢቪምባብዊ ጥንታዊ 
ታሪክ ሏይ እንደተሞከረው ሁሉ የዚህ 
ንድፈ ሐሳብ የዝረኝነት አግጣጫ ችላ ሊ 





የንጉሥ ዔዛና ምስል ያለባቸው የቅድመ ክርስ 
ትና ገንዘቦች--ከአክሱም 

ባል አይገባም ። የኢትዮጵያ ሥልጣኔ ም 
ንጭ ጥቂት ሴማውያን አቅኝዎች እንደ 
ሆኑ ተደርጐ ቀርቧል ። 

ከክርስቶስ ልደት በፊት በመጀመርያው 
መቶ ክፍሊ ዘመንም ሆነ በመጀመርያ፦ 
የክርስትና መቶ ክፍለ ዘመን ፤ በኢትዮጵ 
ያና በዶቡብ ዓረቢያ መካከል የቅርብ ግን 
ኙነት እንደነበር አይካድም ። እርግጥ 


የካቂ5› 


ሠኞ [| በገ? | ነ፲ኣ 
ኣ ከርና | ዘ[አኦ] 

| አበርረ | ለዘበ ሠዌ፻ 
በ1 | ፅ'”ነ [|] ፳) 
ስነ፦ዊነ |[ሠዐዘነ | ወሐ፻ፈሀ|! [ | 


(1 ዋሮሇስ | ለበር 


የገበአወውመጭ | ወከሂ | 


ካኣ [ነከር | ገነነ | [ከ] | ነገሠ ተ 


ጋር 


ሁለቱ የቀይ ባሕር አዋሳኞች ተመሳሳይ 
የቋንቋ ፤ የጽሑፍ ፤ የሃይማኖትና የታሪክ 
ልምድ እንደነበራቸውም ጥንታዊ ጽሑ 
ፎችና ዘመናዊ የአርኬዎሉጂ ግኝቶች ይመ 
ስክራሉ ። ነገር ግን ኢትዮጵያና ደቡብ 
ዓረቢያን በሚመለከት ረገድ በሁለቱ መካ 
ከል የባህል ግንኙነት ነበር ማለት አንድ 
ነገር ነው። የአንዱ ባህል በሌላው ላይ ገዥ 
ሆነ ማለት ደግሞ ፈጽሞ የተለየ ሕሳብ 
ነው ። ግንኙነቱ የተረጋገጠ ፅውነት ነው። 
የአንዱ በሌላው ላይ ገዥ ሆነ ማለት ግን 
በተሳሳተ ፥ የታሪክ ፤ የቋንቋና የአርኪዎ 
ሎጂ አመለካከት ላይ የተመሠረተ መላ 
ምት ነው። 

የኢትዮጵያ ባህል ምንጭይህ ነው ብለን 
በሳይንሳዊ መንገድ ከምናሳይበት ደረጃ 
ገና አልደረስንም ። የቆየው መላ ምት ልክ 
አለመሆኑን ከምንጠይቅበትደረጃ ግን ደር 
ሰናል ። 

አንደኛ ፤የሴም ቋንቋ ምንጭ ቅርብ 
ምሥራቅ ነው ፥ የሚለው ግምት እንደ እር 
ግጠኛ መወሰድ የለበትም ። ስለ ሴም ቋንቋ 
ምንጭ ክርክሩ ገና እንደቀጠለ ነው ።ስለ 
ዚህም የሴም ቋንቋ አንድ ቅርጽ ከኢትዮ 
ጵያ የመነጨ ሊሆን የማይችልቢት ምክን 
ያት አይኖርም ። 

ሁለተኛ ፤ የደቡብ ዓረቢያ ጐሣዎች ወደ 
ኢትዮጵያ የመጡበትን ዘመን በሚመለ 
ከት አከራካሪ የታሪክ ጥያቂ አለ ። 

በሶስተኛው ክፍለ ዘመን ዋዜማ ላይ 
የቲጻፈ አንድ ዜና መዋዕል ፤ ሁለቱ የቀይ 
ባሕር ጠረፎች የተለያየ ቋንቋ እንደሚነ 
ጋገሩይጠቅሳል። የዶቡብ ዓረቢያ ጐሣዎች 
ከክርስቶስ ልደት በፊት በመጀመርያው 


ክሆነ 
የሲትሃ 

ከኢትዮጵያ በኩል 
?ጉኙት ሕዝቦች የአቅኝዔ፤ 

ቢያ 

ቸው ይገመታል ። ግን የሚና‹ 

ቸው የተለየ ቋንቋ ነበር 
ሶስተኛ ፣፤ የሐውልት ላይ ጽሑፎችን 

በቅርብ ስንመረምር አንዳንድ ነገሮች ይገ 

ልጽ፳ልናል ። አብዛኛውን ጊዜ ፤ በሰሜን 

ኢትዮጵያ የተገኘት (ከክርስቶስ ልደት 

በፊት 400 ዓመት ዕድሜ ያላቸወን ሳባዊ ቁ 

ጽሑፎች በአይነትም በይዘትም በደበብ 

ዓረቢያ ከተገኙተ እምብዛም አይለይም ። ፡ 

ነገር ግን የኢትዮጵያዎቹ ጽሑፎች የደቡብ 


ዓረቢያው ቅጅ አይደሉ ራሱን የቻለ | 


ኡ ተፖ ሸኮ #ሁ»ጌ#ቓ ፓ#ደኗ"ገያ ኣ ሮጴጻብ. 


የፈጠራ ሥራ ይታይባቸዋል።(አቅራቢ.ዐፀ 

ልዩነታቸውን በማስመልክት ምሀሆሩ ብዘ 

የጽሑፍ ማስረጃዎች ዘርዝረዋል) 
አራተኛ ፡-- ከአስራ ሰባተኛው 

ክፍለ ዘመን አንሥቶ ምሁራን ስለ ኢትዮ 

ጵያ ፊደል ምንጭ የይሆናል ግምት ሲሰነ ከ 

ዝሩ ኑረዋል ። የሆሄያት ሥርዓት በማንና 

መቸ እንደተጀመረ አሆንም ገና የይሆናል 

ግምት ነው ። ያም ሆነ ይህ በኢትዮጵያ ) 

የተገኘው ሳባዊ ጽሑፍ ከክርስቶስ ልደት 


ሪፓ2። ቶ 


በፊት ከአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን - 
በጣም ያልቀደመ መሆኑ ብቻ ፡፤ ፊደል ለኪ 
ወደ ኢትዮጵያ የመጣው በደቡብ ዓረቢያ ተ 


























የአክሱም ቤተ መንግሥት 






ታኅሣሥ 35977 


በኩል ነው በሚል *።.# .ሚ.ኖ ለ ያደር 
ሰን አያ ተ ኒዋ” ፻" ኦ "ህን ) የመሰለው መደ 
ምደሚያ የኢትዮጵያን ጥንታዊዋ ጽሑፎች 
በስፋትና በጥልቀት ቾ ግ 
ይቃል ። 

በመጨረካቫ ግን ሳናዊ ሳባዊ ጽ፳ 

ኞ ፤ ሽብ 
ፎች በሚገባ በጥትም ላይ የዋሉትና የዳበ 
ሩት በኢትዮጵያ ብቻ መሆኑን መገንዘብ 
ይገባል። ኢትዮጵያውያነ የጥንቶችን የሐ 
ውልት ላይ ጽሑፎች ከማቫሻላቸው ሌላ 
በዘመናት እያጻቢና- ከፊኒቅውያን ፈጽሞ 
የተለየ አዲስ የፊኗላት ሥርዓት እስገኝተ 
ዊል።እንኗዚሁም ሰሲማዊውን ቋንቋ ድምጽ 
በመስጠት የአጻጻፋን አግጣጫ በመለ 
ወጥና ሥርዓት በማስያዝ በጽሑፉና በሥነ 

ና ውጡ። በእንጻኳሩ ዷዴቡብ ዓረባው ዱቶዱሙ፥ወአሕዛቢቧሆሙ፣ወአገስሳሆሙ: ወዳ፡፥ህገራቐውም፤በዶዴረሱ፤ሂዜ፡ስድስት፡ ነ" 
ያን ግን የሳባዊውን ጽሑፍ ከመጀመርያ መጥቀስ | 
ጥንጋ>ዊ ቅርጹ አሻሽለው አላዳበሩትም ። ላባ ከየትኛው የቀይ ባሕር ዳርቻ ነች? የሚ ያህል ሁለቱን የታሪክ ወቅቶች ስ 
እንዴ ኢትዮጵያውያን ወዴ ሥነጽሑፍ ለውን ጥያቄ የሚመለከት ነበር ። ከደቡብ ይቻላል። በመጀመርያው ወቅት “ፈጋ 
ዴረሻ አላሸጋገሩትም ። እንዲያውም ከዓ ዓረቢያ ናት የሚለው በቂ ማስረጃ እንደሌ 


ሃ : ሕጋ. 
መመርመርገጎ 


ይጠ 
ዔዛ #" ልጂ [[ አክበዙም ዘሕ" ..( 9 ዘረ ነ ዩን ሴሌ 
ላ. ዔዛፃሣፃ ፡የለቨቡ፥ 


'ን?ሥ፡የልሚርና፡ 
መሬይጓን:ወሐሕበሠሠሀት  ወሰበከ 


"..፻ጀ.ጽ' , ቦአበሰትም፣ 


ሰልሔ(ወጽያሞ!ወከሉ:ወብጋ የሰብከም፡የሰፅሔም፣የ 


መልከ፤!መልክ'፤ ብነ'መሕርም፤ዘክይት 
መዋክአ፡ክፅለፎ፤ሕዝበ፣-ብጋ፣ፈናነ) 
አኅዊነ፤ ሥዓዛና፤ወ ሐዴኑሩነ፤ይፅ 
ብከዋሙ፤ወበቢሐሙ፤በሔሑሮ!(ገነዩ! 
ክድስቱ፤ነገሥት፤ምክለ!ከሕ 
ዛቢሆሙ1ወገገዩሙ፤ከፍለስ ዎሙ፡ 


ጽያሞም፣የካሱም፡ 
ቦበ7ም፤ንጉሠ፤ነገሥት፣ቦተባል?፦- ፪፪ 
ድል፡ያማደነሣ (የወሳዳገ፡አባተ)መሕርም፡ ሺ 


ያለገ(አለንን፡፡ ቦበ2ላሕዝብ፥በቨፈቱ፡ጊዞ ፳፪ 


ፍዳ 


(ግብር፣‹ባጐይሉ፡ሂዜ)ጋንጽሞቻቅን፤ 
ሥዓዛናገና'ሑዲሩንገ፡በ«ዳነ፤ 


ሺ 





ፈብ ጽሑፍ በመዋስ የራሳቸውን ጽሑፍ 


ለማውጣት የቻሉት ክእስላምና ሃይማኖት 
መነሣት በኋላ ነው ። ኢትዮጵያውያን 
ሳባዊውን ጽሑፍ በእንዴት ያለ ነጻነትና 
ሥረ ወጥነት እንዳዳበሩት ሲታይ ፤ ከሌላ 


የተዋሱት ነው ለስማለትያስቸግራል ። 


(አቅራቢው ፡---ከመጽሐፍ ቅዱስና ከሌ 
ሎችም ጥንታዊ ጽሑፎች እየጠቀሱ ምሁሩ 


በስፊው ያቀረቡት ሌላ ማስረጃ ንግሥተ 


1ሂ 


እ" 
ነነ 


1 


5 '' 
[67 
ነነ 


ሏ! 


፡፡፡ 


ኽእ 
! 
ኒ 
እ፣ 
ኣኒ ላ 


ር 


ላ; 


ዒኒ 


ወፍ 
መ. 
6. - 
መመ ዕዩ መ. 
ም--<ተ- ሮጅ-- 
ሙቅ 
፡ይ 


1 
#0 ፳፻0፻ 
ኣነ 1. ኢኒ 
ነከ ፣ 


ሪ 
“[. | 
'፳ 

እ) ላ. 
ላእ 
4 , 
ሜክ ‹ | ኔእ.4 
ጓጄ. 


ኣኒ 


ኒ 


ጃ ምጣ 
“ኽኸ ያት 
%%። እ 





በመሐንዲስ ምናምፖ፤ 


ለውና ለጊዜው የተረጋገጠ ማስረጃ ባይና 
ርም ፤ ከአፍሪካዊው የቀይ ባሕር ዳርቻ ልት 
ሆን እንደምትችል አሳይተዋል ) 

ለማጠቃለል ፤ የኢትዮጵያ ሥልጣኔ ምን 
ጭ ደቡብ ዓረቢያ ይሆናል ፤ የሚል ንድፈ 
ሐሳብ መሰንዘር ከፍተኛ የምርምር ሥር 
ዓት ጥያቄን የሚያስነሣ ነው ። በአጠቃ 
ላይ የባህል ተጽእና ጉዳይ በግምት ወይም 
ላይ ላዩን በሚታየው ብቻ መወሰድ የለበ 
ትም ። ውስብስብ ጉዳይ ነው። 

የባህል ትጽዕኖ ውይይት በሚደረግበት 
ጊዜ ውስብስብ ጉዳዮች ቀላል መፍትሔ 
አይገኝላቸውም ። አሁን በያዝነው ጉዳይ 
ላይም ክርክሩን አዙሮ ፤ በደቡብ ዓረቢያ 
ላይ የኢትዮጵያን የባሀል ጉጽእና ማሳየት 
ይቻላል ። ለምሳሌ ገስ ቫን ቢክ ፤ የኢትዮ 
ጵያ ሥልጣኔ ምንጭ ደበብ ዓረቢያ ነው 
የሚለወን የቆየ መላ ምት ባይጠራጠርና 
ባያስተባብልም ፤ ከክርስቶስ ልደት በፊት 
እስከ ስምንተኛው ምዕት ዓመት ዕድሜ 
ያላቸው አንዳንድ የደቡብ ዓረቢያ የሸክላ 
ሥራዎች ፤ የኢትዮጵያን ተጽእኖና እንደሚ 
ያሳዩ ተከራክሯል ። በተጨማሪም ደበብ 
ዓረቢያ ኢትዮጵያን በተጥታ የገዛችበት 
ወይም ኢትዮጵያ በፖለቲካም ሆነ ቦወታ 
ደራዊ ኃይል ከደበብ ዓረቢያ ሥር የሆነች 
በት ወቅት ለመኖሩ በኢትዮጵያ ታሪክ 
ውስጥ አንዳችም ማስረጃ የለም ። ቦሌላ 
አነጋገር ኮንቲ ሮሲኒ መላ ምቱን ይስን 
ዝር እንጂያደበብ ዓረቢያ ኢትዮጵያን ለማ 
ስተዳደሯ ምንም ማስረጃ አልቀረበም እን 
ዲያውም በተቃራኒው ፤ ኢትዮጵያ በተደ 
ጋጋሚ ደበብ ዓረቢያን ገዝታ እንደነበር 
በታሪክ የተረጋገጠ ነው። በተሰይ ለምሳሌ 


ከክርስቶስ ልደት በኋላከ332--370ቴዎ 
ፍሎቦሶ በተባለው ሰው ሐዋርያዊ ሥራ 
አማካይነት ክርስትና ከኢትዮጵያ ወዶ 
ደቡብ ዓረብያ ገብቷል ። 

በሁለተኛው፡ ወቅት ማለትምከ225--575 
ከክርስቶስ ልዴዶት በኋላ አብርሃ ፥፤ በደቡብ 
ዓረቢያ የክርስትናን ሐዋርያዊ እንቅስቃሴ 
በማስፋፋት የዓረብያን ባሕረ ገብ መሬት 
ወደ ክርስትና የሚመልስቦት መድረክ 
አድርጎ ተጠቅሞበታል ። ትልቁ የማራብ 
ግድብ የተሠራውም በዚሁ ወቅት ነው ። 
ገስ ቫን ቢክ ይህ ግድብ ስለተሠራበት ቴክ 
ኒክ ሲገልጽ የዚህ ዓይነት የሕንፃ ሥራ 
ቴክኒክ ከዚያ በፊት በደቡብ ዓረቢያ ያል 
ታየ ነው ካለ በኋላ በአንፃሩ ግን በኢትዮ 
ጵያ የተለመደ አሠራር እንደነበር ይገል 
ጸል ። በመጨረሻም በዚህ ወቅት ኢትዮጵ 
ያውያን በሳባውያን ላይ የበላይነት ስለነበ 
ራቸው የዚህ ዓይነቱ የሕንፃ አሠራር ቅርጽ 
ባለቤቶችም እነርሱ ሳይሆኑ እይቀቅሩም ። 
ይህ ቴክኒክ ከኢትዮጵያ ወደ ደቡብ ዓረ 
ቢያ የመጣ የባህል ተጽዕኖ ተብሎ ሊትረ 
ጐም ይችላል » ይላል ። 

የኢትዮጵያ ሥልጣኔ ምንጭ ደቡብ ዓረ 
ቢያ ነው እንደቴባለው አጉል የተጋነነ መላ 
ምት ሁሉ ፤ የደበብ ዓረቢያ ባህል ምንጭ 
ኢትዮጵያ ናት ፡ብሎ መላ ምት ለማቅረብ 
ወይም ለማሳየት የማይቻልበት ምንም ምክ 
ንያት የለም ። ለጊዜው ግን በዚህ ጉዳይ 
ላይ ፍርድ ከመስጠት እንቆጠባለን ። 
ባጭሩ ፤ ከታሪክ በፊት ጀምሮ ደቡብ 
ዓረቢያ ከኢትዮጵያ ጋር የጋራ ባህላዊ 
ቆጣና ይዛ ኑራለች በሚለው አስተያየት 
እንወስናለን ። ፡ 


(በፀዳሉ የቀረ)›ጅዑ. ሩ 


ያካቲት 


